


F 








— 


GALARGERDD 


DDAHWAIY ODMDWY,. 


YR HON A FU 


AR Y 15fed O ORPHENAF, 1856, 


Yn Ngwaith Glo INSOLE & Co., 


en 


YN Y 


HR gr nu Jmrfygridì, 


SIR FORGANWG, 


Pryd y taniôdu y Damp, ac y lladdwyd, rhwng llosgi a 
mygu, X1 o GOLLIERS, pa raì a adawsant ar eu 
hob 99 o Blant amddifaid, a 394 o Wragedd gwedd- 
won, heblaw amryw o Berthynasau a yM nni 
A am eu Hn 








t j LLANIDLOES: a“ 
ARGRAFFW ŶD GÂN. i MENDUS JONES. 


o. 





2 


Cenir—Ar Earl of Moria. 


GwRANDEwCH &larnad profiad prudd, 
Er sobrwydd i bob sir ; 

O fewn i sir, Forganwg 'roedd, 
Adrodda' ar g'oedd y gwir; 

Gorphenhaf y pymthegfed dydd, 

” Bu'r dirfawr sobrwydd sy, 

Un mil, wyth gant, pum deg a chwech, 
Oed Iesu ein Ceidwad cu; 

Ac mewn un gwaith, ni bu yn bod 

Yn Nghymru 'rioed fath drallod trist. 


'Roedd cant a haner yno ar lawr, 
Tan ddaear gronfawr gre'; 

Y colliers aethant at eu gwaith, 
Yn lanwaith bawb i'w le; 

Pan daniai'r damp egnïol nwy, 
Mewn modd ofnadwy'n wir, 

A lladdodd gant ac unarddeg 
| O'r colliers glandeg clir. : 

Trwy bob sir, clywir son 

Am y tro echrysÌon trwm, 


Cwm Rhonddu sydd dan drallod prudd, 
A Phont-y-pridd mewn braw.; 
Gwaith mawr i gladdu'r meirwon oedd, 
'Yn lluoedd ar bob llaw : 
'Roedd tri o gyrff mewn ambell fan 
Yn dyfod i'r un tŷ, 
A gwneyd coffynau 'roedd pob saer 
I'wrhob'n yddaearddâr 
Llefai llu yn mhob lle, 
Am ffrindiau a pherth'nasau'n wir. 
Xchydiga feddyliodd neb 
. Amytrychinebchwaith, 
Wrth fyn'd i lawr y boreu'n bur 
'Trwy gysur at eu gwaith ; 
Gadawent wragedd a phlant bach 
Yn fyw ac iach i gyd, 
, Heb wybod caent wynebu'r daith 
. 1 faith dragwyddol fyd : 
Aeth yllu i'r ddaear ddŵ, 
I gwrdd y damp ofnadwy nod. 


Dych'mygaf fod y gwŷr hyd lawr 
Mewn dychryn dirfawr dwys, 











3 


——— 





Am ffol rhag damp y ddaear ddâ, 
Dan boenau felly o bwys; 

Er hyn 'roedd tân a sulphar cry'y 
Mewn modd ofnadwy nod, 

I'w mogi a'u llosgi yno yn llu, 
Bu'eu diwedd felly ì fod : 

'Roedd eu dydd wedi d'od 

I gwrdd â dyrnod angeu dô. 





Pan glywyd am eu diwedd trwm, 
Cyffroai'r Cwm i gyd, 

Daeth gwyr y gweithiau i lawr o'r bron, 

_ Yn'bruddion hyny o bryd; 

Hwy aent i lawr i'r ddaear ddí, 
I'w codi i fyny o'r fan: 

I'r Colliers glewion mae mawr glod, 
Mor hynod gwnaent eu rhan : 

Mogi rhai, llosgi'r lleill, 

A ddarfu'r damp, O erchyll dân ! 


'Roedd gwaedd yn ddigon hollti o'r bron 
Bob calon greulon gre', 

Gan wragedd gerddent at y gwaith 
Yn lluoedd o.bob lle: 

'Roedd rhai yn gwaeddi am eu gwyr, 
A'u meibion, eglur yw ; 

A'r plant amddifaid cofio wnant 
Lle bynag byddant byw : 

Ni fu tro 'rioed mor drwm 

Yn Morganwg, gwn, ag e. 


'Roedd yn eu plith grefyddwyr pur, 
Fel brodyr braf ger bron, 

A thorwyd llon gêntorion teg, 
Yr hynod adeg hon ; 

Gobeithio eu bod yn canu'n llon 
Ar freiniol Seion fryn, 

Er bod amdanynt golled drist ; 
Eglwysi Orist am hyn, 

Maent tan dŷn alar du, 

Ar ol y tro ofnadwy'n wir. 


Rhoed cwest y Crowner ar y cyrff 
A godwyd oll o'r gwaith, 

Fe'u claddwyd gan alarus Ìu 
Mewn llawer llety llaith ; 

Mae yn y Cymer drymder trist, 






































4 


A'r Dinas, athrist ynt, 
Wrthgofioam berth'nasau llon, 
Ah ff gyfeillion. gynta. 
A Ph 'typridd: hylwydd hynt, 
Byth ni welant mo'nynt mwy. 


Mae gwaith y glo'n beryglus iawn: 
Mewn daear lawn;o dân, 

Fe laddwyd llu;o gollïers teg 
Bob adeg ar wahan ; 

Yn mentro eu bywyd byddant hwy, , 
I'r damp ofnadwy'n wir; 

Mewn gweithiau glo yr aetli i lawr 
Ryw dyrfa fawr o'n tir; 

Mynych bydd profiad prudd 

Yn mhob gwledydd, gweithydd gle, 

Wel, dyma'r tro rhyfeddaf fu 
Trwy Gymru oll, mi a'i gwn; 

Maent o Gaergybi i dref Gaerdydd 
Yn brudd o herwydd hwn: 

5 Lladd cant ac unarddeg ” run pryd, _ 
Mae'n arswyd mawri ni, 

O Bontypridd;a'r Cymer rhed 
O'u llygaid ddagrau'n lli ; 

Darfu'r gân. yno i gyd, ' 

Mae'r gweithiau 'nawr yn drymllyd âclst, 


Enillodd eu cantorion llon 
Wobrwyon gynt a bri ; 

Colledwyd llawer Ysgol Sul, 
Wych anwyl, coeliwch chwi 

Boed hyn o mweliad, profiad prudd, 
Er rhybudd i bob rhyw, 

I lwyr bar'toi bob munud awr, 
Ni fyddwn fawr yn. fyw: lla 

Iesu gwiw ydyw'r gŵr, .. 

Cadarn dŵr fo'n Ceidwad oll. 

NA ai MEIRION. 





